2012 


Tubig  sa  Gripo  ng  Ontario: 
Ligtas  na  Inumin 


Nalalaman  ba  ninyo  na  ang  kalidad  ng  tubig  sa  gripo  ng  Ontario  ay  isa  sa  pinakamahusay 
sa  mundo? 

Kayo  ay  maaring  magtiwala  sa  kalidad  at  kaligtasan  ng  tubig  sa  gripo  ng  Ontario. 


Paano  pinangangalagaan  ang 
inuming  tubig  sa  Ontario? 

Ang  Ontario  ay  may  isang  napakahusay  na  sistemang 
nakalugar  upang  protektahan  ang  inuming  tubig.  Ang 
maliwanag,  matibay  na  mga  patakaran  ng  Ontario 
at  mahigpit  na  mga  pamantayan  ay  nangangalaga 
sa  inuming  tubig  habang  ito  ay  nagdadaan  mula  sa 
pinagmulan  nito  patungo  sa  inyong  gripo. 

Ang  mga  taong  nangangasiwa  ng  mga  sistema  ng  inuming 
tubig  ay  tumatanggap  ng  pagsasanay  na  tumutugon  sa 
mataas  na  pampropesyunal  na  mga  pamantayan.  Ang 
mga  eksperto  ng  Ministri  ng  Kapaligiran  ay  nagsisiyasat 
ng  lahat  ng  mga  planta  ng  inuming  tubig  sa  munisipyo 
ng  isang  beses  man  lamang  sa  isang  taon.  Ang  Hepeng 
Inspektor  ng  Inuming  Tubig  ay  nag-uulat  taun-taon 
tungkol  sa  kalidad  ng  inuming  tubig  at  sa  mga  resulta 
ng  pagsisiyasat  para  sa  mga  sistema  ng  inuming  tubig. 
Noong  2010-11: 

•  Mahigit  sa  639,000  na  mga  pagsusuri  ang  isinagawa 
sa  mga  sampol  mula  sa  mga  sistema  ng  inuming  tubig 
sa  Ontario. 

•  99.87  na  porsiyento  ng  mga  pagsusuri  sa  kalidad  ng 
tubig  mula  sa  mga  sistema  ng  tubig  ng  munisipyo  ay 
nakapasa  sa  mahigpit  na  mga  pamantayan. 

ontario.ca/drinkingwater 


Upang  makita  kung  paano  patuloy  na  nakakatugon  ang 
ating  inuming  tubig  sa  mahigpit  na  mga  pamantayan, 
basahin  ang  Chief  Drinking  Water  Inspector's  Annual 
Report  (Taunang  Ulat  ng  Hepeng  Inspektor  tungkol 
sa  Inuming  Tubig). 

Saan  nanggagaling  ang  aking 
inuming  tubig? 

Karamihan  ng  inuming  tubig  sa  Ontario  ay  nagmumula  sa 
mga  lawa,  mga  ilog  o  mga  balon. 

Ang  Great  Lakes  ay  naglalaman  ng  95  porsiyento  ng 
sariwang  tubig  sa  karayagan  ng  Hilagang  Amerika.  Ang 
karamihan  ng  mga  taga-Ontario  ay  kumukuha  ng  kanilang 
inuming  tubig  mula  sa  Great  Lakes. 

Tingnan  ang  mapa  ng  mapa  ng  kalidad  ng  inuming 

tubig  upang  makita  ang  lawa,  ilog  o  balon  na  nagtutustos 
sa  inyong  komunidad. 

Paano  ginagamot  ang  ating  inuming 
tubig? 

•  Hakbang  1:  Ang  tubig  ay  kinukuha  mula  sa  isang 
ilog,  isang  lawa  o  isang  balon. 

•  Hakbang  2:  Ang  mga  sangkap  na  idinadagdag  sa 
tubig  ay  nagkukumpol  ng  maliit  na  mga  partikulo  sa 


PIBS  891  Stag 


Ontario 


isang  mas  malaking  mga  partikulo.  Ang  malalaking 
mga  partikulong  ito  ay  nahuhulog  sa  ilalim  at  inaalis 
kinamamayaan. 

•  Hakbang  3:  Ang  ibang  mga  partikulo  ay  sinasala  sa 
pamamagitan  ng  pagpaparaan  ng  tubig  sa  isang  kama 
ng  buhangin,  graba,  uling,  o  isang  balamban. 

•  Hakbang  4:  Dinidisimpekta  ng  klorina  ang  tubig. 
Ang  isang  maliit  na  halaga  ng  klorina  ay  naiiwan  sa 
tubig  na  inyong  iniinom. 

Ito  ang  nangyayari  sa  karamihan  ng  mga  sistema  ng 
panggagamot.  I-klik  ang  mapa  ng  kalidad  ng  inuming 
tubig  upang  malaman  kung  paano  ginagamot  ang  tubig 
sa  inyong  komimidad. 

Ano  ang  maari  kong  gawin  kung  ako 
ay  nag-aalala  sa  aking  tubig  sa  gripo? 

If  you  receive  your  water  from  a  municipality,  makipag- 
ugnay  sa  kanilang  opisina.  Maari  rin  ninyong 
tingnan  ang  mga  Asul  na  Pahina  (Blue  Pages)  sa  inyong 
direktoryo  ng  telepono  para  sa  impormasyon  ng  kontak 
ng  inyong  munisipyo.  O  kaya,  kontakin  ang  inyong 
lokai  na  yunit  ng  pampublikong  kalusugan. 


Ang  mga  bahay  na  itinayo  bago  mag-1950  ay  mas 
malamang  na  magkaroon  ng  mga  tinggang  tubo  at  mga 
linya  ng  serbisyo.  Mas  higit  na  alamin  ang  tungkol  sa 
tingga  at  inuming  tubig  at  pagsusuri  ng  inyong  tubig 
sa  gripo  para  sa  tingga. 

Ano  ang  maari  kong  gawin  upang 
mapangalagaan  ang  inuming  tubig  sa 
Ontario? 

Narito  ang  ilang  mga  paraan  upang  mabawasan  ang 
basura  at  makapagtipid  ng  pera  sa  pamamagitan  ng  pag- 
inom  ng  tubig  mula  sa  gripo  ng  Ontario: 

•  Magdala  ng  isang  muling  magagamit  na  bote  ng 
tubig  at  punuin  nang  libre  sa  pamamagitan  ng  Blue 
W  program.  Hanapin  ang  Blue  W  decal  sa  mga 
bintana  ng  kalahok  na  mga  negosyo  at  mga  lugar  na 
pampubliko. 

•  Maglagay  ng  mga  pitsel  ng  tubig  sa  inyong 
repridyeretor  o  magdagdag  ng  mga  ice  cube  sa  halip 
na  patuluin  ang  gripo  hanggang  lumamig  ang  tubig. 

•  Huwag  maglagay  ng  pintura  o  langis  sa  mga  down 
storm  drain.  Halimbawa,  maghugas  ng  inyong  kotse 
sa  isang  carwash,  at  hindi  sa  driveway. 


ANG  MAIINOM  NA  TUBIG  SA  ONTARIO 


Mga  Postcard  sa  Iba-ibang  Wika  para 
sa  mga  Bagong  Dating  sa  Ontario 

Nalalaman  ninyo  ba  kung  may  mga  grupo  sa  inyong 
komunidad  na  nais  makaalam  ng  tungkol  sa  mataas  na 
kalidad  ng  tubig  sa  gripo  ng  Ontario? 

I-klik  ang  isang  postcard  para  palakihin  ang  larawan.  O 
kontakin  ang  IVIinistry  of  Environment  Public  Information 
Centre  (Sentro  ng  Pampublikong  Impormasyon  ng  Ministri 
ng  Kapaligiran)  ng  libreng-tawag  sa  1-800-565-4923  o 
416-325-4000  sa  Toronto  kung  nais  ninyo  ng  mga  libreng 
kopya. 


•  Ito  ay  mahigpit  na  sinusuri  at  regular  na  iniinspeksiyon  - 
mahigit  sa  600,000  mga  resulta  ng  pagsusuri  bawat  taon. 

•  Ang  tubig  sa  gripo  ay  ang  pinakamurang  raaiinom  na  tubig  rt 
m^ipili,  at  nagkahatialaga  ito  ng  humigit-kumulang  sa  1/S  nj 
isang  sentimo  bawat  litro. 

•  Maraniing  mga  oportunidad  sa  trabaho 
kabilang  ang  mga  technician,  operator,  hydrogeologist, 
engineer  at  inspector. 

Ang  mga  taga-Ontario  ay  maaaring  magtiwala 
ang  kanilang  tubig  sa  gripo  ay  ligtas  inumin 

www.  Ontario .  ca/dr  inkiiigwater 


t^^Ontario 


Tagalog 


jjjiJi^ji^ie^i'^  S^nvaiiKfflTK      ^|  Ontario's  drinking  water  ^1  leau  potable  en  ontari 


Arabic 


Punjabi 


Chinese  (Modern) 


Englisli 


Frencli 


Russian 


Spanish 


Tamil 


Gujarati 


Urdu 


© 


TUBIG  SA  GRIPO  NG  ONTARIO:  LIGTAS  NA 


